













& 


MARWNAD, 





a ER 
COFFADWRIAETH O FARWOLAETH 


Ŵ 


Y 


« Parch. JOHN REYNOLDS, 
TREGLEMAIS, 
GWEINIDOG Y BEDYDDWYR YN Y FELIN-GANOL, 
Swydd Penfro; 


Tr bwli â orphenodd ei yrfa, EBRILL y 18, 1834, 
yn 66 Oed, 





GAN JOSEPH JAMES, 
dSetilan, 


““ Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig,”— SALMAU, 


“< Canys efe oedd wr ffyddlawn, ac yn ofni Duw. yn fwy 
nâ llawer.”—NEHEMIAH. 


— Gymnlfforuu; 


ARGRAFFWYD GA'N J. THOMAS, HEOL-FAWR 


1824. 
PRIS DWY GEINIOG. 





MARWNÂD, &c. 


 . 


it 
1 O SION! dihun o'th gysgadrwydd, 
I wrandp dy Arglwydd mewn pryd, 
Mae'n uchel fynegu fod drygfyd, 
Ac adfyd ar ddyfod ar fyd; 
Y cyfiawn a gymmer ef ymaith, 
Cyn d'od barnedigaeth i lawr, 
Gorphwysant oll yn eu 'stafelloedd, 
Oblegid fe'u carodd yn fawr. 


a Wel, daccw un etto ddiangodd, 
O fyd y tymestloedd a'r poen, 
At fyrddiwn o saint a merthyron, 
A gwych apostolion yr Oen ; 
At Iesu pregethodd ef ganwaith, 
'R hwn ydoedd ei obaith wrth fyw ; 
Pan farw, ca'dd ynddo dangnefedd, 
A chyflawn orfoledd, gwir yw. 

2a' Y brawd wyf fi yma'n €i gofio, 
A dagrau yn treiglo fy ngrudd, 
Yw'r enwog frawd Reynolds, Treglemes, . 
I Gymru mae'r hanes yn brudd; 
Pan glywo pob rhan o'r d'wysogaeth, 

'; Bydd ynddynt fawr hiraeth diwâd, 

'“ Waith colli gwr oedd mor rhinweddol, 
A'i enw'n wybodol trwy'r wlad. 

A Yn fore dechreuodd ar grefydd, 

Ar gynnydd aeth beunydd i'r byw, 
O'i wirfodd fe ddedwydd ymroddodd, 
A gweithiodd yn ngwinllan ei Dduw; 
.Ni flinodd yn gwneuthur daioni, 

Mawr oedd ei haelioni diffael, 
Mae lluoedd a dystia'r dydd heddy”, 
Mai 'chydig o'i ail sydd i'w cael, 











8 


5_ Er colli rhieni naturiol, 
Yn ieuangc ryfeddol heb lai, 
Fe brofodd fod Tad'*yr ymddifaid, 
A'i ofal am dano'n parhau; 
Er cwrdd â drwg-ddynion anffyddlon, 
Morwynion a gweision di-râs, 
Fe roddodd Duw iddo ddigonedd, 
I osod ei haeledd i ma's. 
6. Iê, megis y dedwydd gyfranai, 
Ei gyfoeth gynnyddai bob dydd ; 
Mewn gweithred fe'n eglur ddangosai, 
'R fath ydoedd rhinweddau gwir ffydd; 
Sef, torri dy fara'r newynog, i 
Diwallu'r anghenog yn rhad, 
Yn hyn 'roedd e'n ôafrwn cariadlon, 
I holl gyfoethogion y wlad; | 
7. Yn hyn 'roedd ein brawd yn wr enwog, 
A hynod gyfoethog at Dduw; 
Trysorai drysorau'n nefoedd, 
db Lle gwed'yn fe'u cafodd, gwir yw; 
] Er hyny, pan ddaeth e' i borth angeu, 
I Nid neb o'i weithredoedd ei hun,-. 
Oedd sylfaen ei uchel lawenydd, 
_ Ond gwaed y Gwaredydd Duw-dyn.. 
_* 8 Yn fore fe ddarfu ymroddi, 
'N ei deulu i 'ddoli Duw'n brudd; 
Yn wresog gweddïai'n y boreu, 
Ni pheidiai ar ddiwedd y dydd; 
Yn fachgen, cyn ugain, fe blygodd, 
Gweddiodd, a cheisiodd ef. Dduw ; 
A geisiodd, yn ddedwydd a gafodd, 
A hyn a'i eynhaliodd e'n fyw. 
2 Agorodd ei dy i bregethwyr, 
. I draethu'r ysgrythyr i ma's, 
; A9 





3 











E—————— GRWN DH WYR 


10 Fe lynodd wrth grefydd y Bibl, 


11 Prif destyn ei holl weinidogaeth, 


13 Er hyny ni soniai fe'n unmodd, 





â 


A hynod fel byddai fe'n toddi, 
Wrth glywed cyhoeddi rhad râs ; 
Fe lynodd hyd ddydd ei farwolaeth, | 
Do, wrth yr athrawiaeth mae rhai, a | 
Er's dyddiau yn ceisio'i chymylu, 
Os nid ei diddymu'n ddilai. 


und wn > _ 


A'i chwilio fe'n gynil 1 gyd, 

Heb lyngcu dychmygion neb dynion, 
Ie, gwych ddysgedigion y byd; 
Gofynai, beth dd'wed yr ysgrythyr, 
Mewn geiriau pur eglur a gwiw ? 

Ac felly iawn drefnai syniadau, A | 
A'i lwybrau wrth eiriau Mab Duw. Ŵ 


Ce AE en rU 


Hyd ddydd ei farwolaeth ef oedd, 
Dwyn allan drysorau'r Gwaredwr, 
A doniau'r Iachawdwr ar g'oedd ; 
Gan dystio fod digon yn hwnw, 
I fyw ac i farw'n ddilai, 

A'i waed ef. yn ffynon rinweddol, 
I olchi'n llwyr hollol bob bai. 





19. Fe deithiai trwy Gymru ar brydiau, 


Pregethai mewn dagrau bob dydd, 
Trwy. dd'wedyd am Grist a'i gyflawnder, 
Canmolai gyfiawnder y ffydd ; v 
Ac fel ,byddai'r achos yn gofyn, 

"Doedd un dyn barotach nag ef, ib | 
I roddi i'r tlawd a'r anghenus, 

Gwir 'wyllys yr Arglwydd o'r nef. 


Am neb o weithredoedd y dyn, âl 
Yn sylfaen ei gysur a'i obaith, í ON 
Ond rhad iachawdwriaeth ei hun ; o 








i" 


A uu 


Ì 


RMW— 
*- - me 


a 





14 Dyrchafu ei Briod a'i Brynwr, 
' Gwir Broffwyd, Offeiriad, a'Brenin, 


Mewn dagrau fe alwai'n ddiweniaith, 


17 Mae lluoedd trwy'r gogledd a'r deheu, 


“ Ei eiriau ddiferent fel mêl; _ [dwymnwch, 


*, 

Er galw ar ddynion o ddifri, 

I wneuthur daioni'n ddina', 
Ffieiddiai bob rhyw o bregethu, 
Fôai'n gormod ddyrchafu'r dyn da. 


Oedd ef fel pregethwr o hyd, 
Un teilwng o'r clodydd i gyd ; 


Bob un at dystiolaeth y gair, 
Er rhoddi eu hollol ymddiried, 


Yn mywyd a gweithred Mab Mair. 
15_Bu ragor nâ deugain o flwyddi, 
. Yn dedwydd broffesu, gwìr yw, 


Heb lithro i haeddu geryddu, 

Gan ddynion, ond nid gan ei Dduw ; 
Ni feiddiai fe honni perffeithrwydd, 
Y ngolwg ei Arglwydd a'i ri', 
Dywedai mewn geiriau gwir eglur, 


Y pena' bechadur wyf fi. 


16 Fe ŵyr y pregethwyr yn helaeth, 


Trwy'r holl dywysogaeth i gyd, 

Ei gariad a'i hynod serchawgrwydd, 
A'i ryfedd barodrwydd o hyd, 

I roddi pob addysg ysprydol, 

A chymmorth tra 'rheidiol i rai, 

A fyddai dan deimlad o'u diffyg, 
Am gael ei garedig fwynhau. 


A dystia'i rinweddau'n ddigêl, 
Modd llonai fe'u cyrff a'u heneidiau, 


Nid dweud, ewch mewn heddwch, ym- 
Heb w€ini diddanwch, wnaì e', 
A A o 


| 


| 


* 








| 
| 
| 
| 
| 


c.* 
Ond rhoddi o'r hyn a dderbyniodd, 
Fei archodd ei Arglwydd e'r ne. 


18 Mor fuan y cafodd ei symud, 


O'r pulpid ì ganol y nef; 
Dydd Mercher pregethai'n ffynon, 


” Dweud yno wrth ddynion 'roedd ef; 
Nos Fawrth, yn dra chynnar, esgynodd, 


Ehedodd i'r nefoedd i fyw, 
I weled y Gwr a'i gwaredodd, 
Yr hwn a'i cymmododd â Duw. 


19 Tebygaf y gwelaf ei enaid, 


Ar amnaid yn myned i'r ne, 
Y'nghanol rhyw dorf o angylion, 
Fel seren ddysgleir-lon i'r lle; 


Diangodd rhwng dwylaw ei blentyn, | 


Ar edyn, heb efyn a gai 
Ef 'hedeg i gôl ei anwylyd, 
I wynfyd uwch galar a gwae. 


20 Pan ar ci glaf-wely dywedai, 


Mewn geiriau a gofir gan rai, 

Mab Duw, Iesu anwyl, yw nghyfaill, 
Yn ebrwydd mi gaf ei fwynhau ; 
Mi roddes fy hun i'w gadwraeth, 

Fy holl iechydwriaeth ìi yw; 

Ce's ynddo ddigonedd i farw, 

Ac eilwaith ddigonedd i fyw. 


21 Fe welodd, pan 'hedodd i'r nefoedd, 


Rhyw luoedd yn uchel eu cân, 


Iê, rhai o'i hen frodyr nodedig, 
Aeth yno rhyw 'chydig o'i fla'n ; 
Sef hen Domos Lewis, wr serchog, 
A fu'n gyd-wcinidog âg e', 

Ac hefyd y brawd Dafydd Lewis, 


A'I blaenai'n ddibetrus i'r lle, 











Fy Wa 


^n ganodd mor beraidd aneb yn ylle, ^^ 
Y gân a ddechreuodd ef yma, 
, Gan ddweud Aleluia 'ddo fe ; 
“T'r lesu a'm carodd a'm golchodd, 
Dywedodd yn gyhoedd ar gân, 

Boed bythol glodforedd diderfyn, 

Am gipio Pe yn o'r tân. 


43 Ei weddw sy'n ddwfn alaru, 
Boed hyn yn dy lôni di'n awr, 
Myrdd uwch yw sefyllfa dy briod, 
Nâneboc Irigolion y llawr; 

Em ninoedd 'merawdwyr daearol, | 

Ger bron y rhai nefol sy' fry, | | 

Ni roddant braidd unrhyw gyff iybiath, 
b ' O ddull a rhagoriaeth y llu. 


[1.. 2&4 Chwi blant y gwr dedwydd 'madawodd, 
W P'am sefwch o'ch gwirfodd yn ol, 
Atolwg, dilynwch.ei gamrau, 
Pa fodd y cyfrifwch e'n ffôl ; 
Gwybyddwch pan ddelo awr angeu, | | 
Bydd trymion feddyliau tra beg | 
Can's yno daw pob anufudd-dod. 
I wasgu'r gydwybod ei hun. 


o 
25 Ti, Arglwydd, ddywedaist yn ddiau, ' | 
| 


7 
2 Pan aeth ef i'r nefoedd, ; 
| 
| 


Daw'r-plant yn lle'r tadau'n y man, 
| A'r merched ddont etto'n lle mamau, 
hi I gynnal fy achos i'r lan ; 
“  . O gâd i ni weled yn Sion, 
Ei feibion yn ffyddlon y'nghyd, 
A'u gyddfau dan iau y Gwaredwr, | 
Heb brisio gwâg ddwndwr y byd. | 


26 Boed bendith y'mblith yr holl bobl, | 


l Md yn ORA ar g'oedd, | 





8 

Yn Solfach ac eang blwy' Dewi, 
Disgyned iel defni'r un modd ; 
O tyfed, a ffrwythed ei lafur, 

A hauodd e'n gywir i gyd, 
A.duger llu etto mewn attyn', 
Hardd dyrfa o derfyn y byd. 








| MARWNAD 


Mrs. ELIZABETH REYNOLDS, TREGLEMAIS, yr hon 
a. ymadawodd â'r byd hwn, Mar -yr 20, 1824, pump 
Wythnos ar ol ei Phriod, y Parch. JoHN REYNOLDS. 


1 CYN i'n loesion dyfnion laesu, 
Trwm yw'r newydd ddaeth i ma's, 
Fod chwaer,anwyl wedi 'madael, 
Gado'r rhyfel ar y maes; 
Meistres Reynolds, ddynes ffyddlon, 
'Hedodd ffwrdd o dwrf y byd, 
At ei Phrynwr, lle mae'i phriod, 
'O fewn caerau'r nefoedd glud. 
& 'Roedd hi'n wraig rinweddol hawddgar, 
Dedwydd gy'mar i ei gwr, 
. _ Yn cyduno mewn haelioni, | 
Gwneud daioni'n llwyr ddistwr; 
Serchus oedd hi i bregethwyr, 
Efangylwyr teyrnas nef, 
'Roedd ei zêl hi wneud daioni, 
| Yn mawr lôni'i galon ef... 
| 3 Yn ol ei gladdu, dros fyr ddyddiau, 
| Hi ymroddai â'i holl rym, 
I 'chwanegu wneud daioni, 
Ac ni laesai'i zêl hi ddim ; 


i 
| 
| 
| 

















* 9 | 
*Gylch pum' wythnos ca'dd hi deithio, 
Yn yr anial wrth ei hun, 
Cyn cael gwys o lys y nefoedd,, 
I'w chyrchu i gôl ei Phrynwr cun. 
Pan esgynai hi i'r nefoedd, 
Hi ganfyddai yn y lle, 
Lu oraiadwaenaihi yma, 
Wedi ei blaeni hi'n ddible ; 
Y mhlith eraill gwelai Reynolds, 
Yn dysgleirio fel yr haul, 
Ac yn canu'n llwyr ddiddagrau, 
Odlau'r nef i Adda'r ail. 
' Mewn un aeliad 'roedd ei henaid, 
Fel haul tanbaid dysglaer llawn, 
Wedi'i lanw â phob gorfoledd, 
Ac â phob nefolaidd ddawn; 
” Dechreu canu, dechreu canmol, 
Wnai hi 'nghanol torf diri', 
Hyd nes caffom. hedeg yno, 
Rhaid ffarwelo mwy â hi. 
' Arglwydd grasol, dwg y meibion, 
Rhai sydd bruddion yn y byd, 
I debygu eu rhieni, 
Caru'r Iesu fyth o hyd; 
Gwna hwy'n golofnau addas, 
Yn dy deml ar y llawr, 
Ac addfeda hwy i'r deyrnas, 
Lle mae'u tad a'u mam yn awr, 











COFFADWRIAETH. 


Am WILLIAM JAMES, Rhwymwr Llyfrau, Anezn- 
GWAIN, a fu farw EBRILL 28, 1824,, yn 36 oed. 


â O, WILLIAM, fy mab, fe'n gadawodd, 
Fe gefnodd dymestloedd y byd, 
Ar aden ei enaid ehedodd, 
I blith yr hardd luoedd dilid ; 
Gadawodd ni yn yr anialwch, 
Yn nghanol y tristwch a'r poen, 
Aeth adre' i ganu caniadau, 
Yn ddiau i Dduw ac i'r Oen. 
2 Tebygwn, pe gâllwn ymddiddan, 
Yn ddinam â William yn awr, 


Gofynwn pwy welodd fe yno, 
Adwaenai fe yma ar lawr; 
' Feattebai'm gofyniad yn dawel, . 
Fy mrodyr yn uchel eu cân, 
Aeth adre i'r nefol drigfanau, 
Ychydig wythnosau o'm blaen. 


3 Y Brawd fu dan hoelion yn mlaenaf, 


Prif wrthddrych hyfrydaf y nef, 
Derbyniai fy enaid i'w fynwes,. 
A roddes i'w cadw 'ddo ef; 
O'i amgylch 'roedd lluoedd aneiri', 
O saint a merthyron pob oes, 
Yn canu am gongcwest rhyfeddol 
Ac aberth rhinweddol y groes. 
4 Y'mhlith y llu dysglaer mi welais, 
brawd o Dreglemes cyn hyn, 
' Yn agos i'r Person a'i carodd, 
A'i prynodd, a'i cânodd yn wyn; 


? 





11 
Pan welais ef, ebrwydd crechwenais, 
Mi lemais, cyhoeddais i ma's, ' 
Wel dyma ffrwyth dedwydd da odiaeth, 
Y ddwyfol athrawiaeth o râs. 
5 Y gwir ddarfu it frawd ei bregethu, 
A minnau ei gredu'n ddigryn, 
Gras dwyfol, rhad, penarglwyddiaethol, 
Trwy iawn y dirprwyol )uw*dyn, 
'A roddodd in' obaith mewn bywyd, 
Nes dedwydd ddiangyd i'r nef; 
I seinio nefolaidd Hosanna, 
Fyth, fyth, Haleluia iddo ef. 
6 A welaist ti'n 'mhlith y dorf hwylus, 
Y brawd Dafydd Lewis ei hun ? 
Do, do, a'r hen frawd Tomos Lewis 
Yn canu mor felus ac un; 
A'r brawd William Griffith o Tabor, 
Aeth ragor nâ blwyddyn o'm bla'n, 
Fel seren dysgleiriach nâ'r haulwen, 
» Pwy draethai mor llawen eu cân. 
7 Fy nhad, gwelais yno'r awduron, 
,/Ganmol'soch chwi'n ffyddlon bob pryd, 
I mi'n gyfarwyddwyr tra eglur, | 
I chwilio'r ysgrythyr o hyd ; 
John Brine, a Gill enwog, a enwaf, 
At rhai'n ychwanegaf i chwis 
M“Lean, a hen Booth anghydmarol, 
Fu'n fendith sylweddol i mi. 
8 Mi welais 'nawr fod yr athrawiaeth, 
Gyffesais 'ddiffynais i o'r blaen, 
Yn unig y'nghanol y nefoedd, 
Yn gosod y lluoedd ar dân; 
Crist Iesu'n ddigonol Gyfryngwr, 
Dirprwywr a Phrynwr diffael, 


5 ; 








12 
Dios a diamod. yn hollol, 
| Sydd yno'n drag*wyddol i'w chael. 
9 Adnabum bob un o'r duwiolion, 
O Abel oedd gyfiawn wr cun, 
Hyd at y brawd Reynolds Treglemes, 
_ Rhyfeddais pan welais fy hun, 
Yn nghanol fath dorf o rai dysglaer, 
Adawsant y ddaear o'm bla'n, 
Ar aeliad ehedais i'r canol, 
Yn wrol dechreuais y gân. 


10 Fy mhlentyn, ni allaf ddiodde', 
| Dy eiriau nefolaidd yn awr, 
. “. Mae pêth'o fawr bwysau gwlad gwynfyd, 
'. Yn llethu fy ysprydilawr; 
Fy mab, hwn a frysiodd, diangodd, 
Gadawodd ei. dad etto'n ol, 
' O f^ enaid, prysura dy gamrau, 
'—.Ir fyr cei fyn'd adre' aar ei ol.. 
i “11 O Arglwydd, bendithia'r orchwyliaeth, 
o I'r dre' a'r gym'dogaeth i gyd, .. 
|. |.  . 'N enwedig i'w frodyr serchogaidd, 
b^ Sy'n wylo'n dra phruddedd o hyd; 
|" ^^. Gwna hwy a'i chwiorydd yn ufudd,? 
_ I grefyddeu Harglwydda'u Pen, 







Diweddaf trwy dd'wedyd, Amen. 





James Thomas, Argraffydd, Hwlffordd. 





4A gwna hwy'n rai ffyddlon trwy bywyd, o 





